Y gwahaniaeth 
rydym ni'n ei 
wneud yng 
Nghymru 


oc Ein heffaith ni yn 2019/20 


Ni yw Cyngor ar Bopeth Cymru 


Bob blwyddyn, mae miloedd o bobl yn dod atom ni 
i gael cymorth i ddatrys eu problemau. 


Rydym ni'n rhan bwysig o'r gymuned, ac mae 
gennym ni ddealltwriaeth gredadwy o anghenion lleol. 


Mae ein gwasanaeth wedi'i deilwra i'r bobl rydym ni'n 
eu cefnogi ac mae'r rheiny sy'n ei ddefnyddio yn 
ymddiried ynddo. Rydym ni'n gweithio mewn 
partneriaeth â sefydliadau ledled Cymru i wella 
cyngor ac eirioli dros newid. 


£41 miliwn 


- y swm a arbedwyd gan y 
Llywodraeth a gwasanaethau 
cyhoeddus y llynedd o ganlyniad i'n 
gwasanaethau ni. 


Sut rydym ni'n helpu 


Yn 2019720, helpodd swyddfeydd Mae hyn yn fwy o bob math o 
Cyngor ar Bopeth lleol yng Nghymru broblem nag yn 18/19. 


gyda'r canlynol: Yn ein blwyddyn gyntaf o ddarparu 


745000:6 broblemau budd-daliadau Help i Hawlio ym mhob ardal, 


rydym ni wedi helpu mwy o bobl i 


28,000 o broblemau dyled wneud cais am Gredyd Cynhwysol. 

25,000 o broblemau defnyddwyr Ar ddechrau'r pandemig Covid-19, 
daeth mwy o bobl atom ni i gael 

11,000 o broblemau tai help â phroblemau cyflogaeth 


11,000 o broblemau cyflogaeth hefyd, gan gynnwys ffyrlo. 


Effaith Covid-19 


Ym mis Mawrth 2020, achosodd Covid-19 heriau 
digyffelyb i'n gwasanaeth a'r bobl rydym ni'n eu helpu. 
Roedd gwaith yr oeddem ni eisoes wedi'i ddatblygu fel 
rhan o'n strategaeth Future of Advice yn golygu ein bod 
yn gallu ymateb yn gyflym. Cydweithiodd swyddfeydd 
lleol Cyngor ar Bopeth er mwyn ateb mwy o alwadau a 
llwyddodd staff a gwirfoddolwyr i ymaddasu'n gyflym 
er mwyn darparu cyngor o bell. 


Yn gyflym iawn, llwyddwyd i greu cynnwys digidol 
newydd er mwyn ymateb i'r cynnydd mawr yn y galw 
am gyngor ar faterion yn ymwneud â Covid-19. Roedd 
galw cyson am gyngor ar ffyrlo, hunangyflogaeth, 
budd-daliadau a thalu biliau. Yna, roedd pobl yn dod 
atom i gael cymorth mwy amrywiol ynghylch diswyddo, 
tai a materion defnyddwyr. 


Pwy rydym ni'n eu cefnogi 


Yn 2019/20, helpodd swyddfeydd 
lleol Cyngor ar Bopeth yng 
Nghymru 150,000 o bobl, 
cynnydd o 17,000 ers 2018/19. 
Hefyd, siaradodd 25,000 o bobl o 
Gymru â'n llinell gymorth 
defnyddwyr yn 2019/20. 


Mae Nina yn enghraifft o un o'r 
bobl a gafodd help gennym. Mae 
stori Nina yn dangos sut rydym 
ni'n helpu pobl i ddatrys eu 
problemau, a pham mae hyn yn 
bwysig. 


Beth rydym ni'n 


Rydym ni'n helpu pobl ag 
amrywiaeth o broblemau, gan 
gynnwys materion tai, dyled, 
budd-daliadau, cyflogaeth, 
perthnasoedd a hawliau 
defnyddwyr. 


Weithiau mae gan bobl fwy nag 
un broblem y mae arnyn nhw 
angen help â hi. 


Roedd Nina yn cael trafferthion - 
roedd hi'n hwyr â'i thaliadau rhent. 


Roedd y bygythiad o gael ei throi 
allan yn gwneud iddi deimlo'n 
bryderus iawn. 


Roedd y straen hefyd yn gwneud ei 
chyflwr iechyd presennol yn waeth. 


Sut rydym ni'n 
helpu 


Mae pobl yn cysylltu â ni mewn 
gwahanol ffyrdd : 


60% 13% 
CA Wyneb yn wyneb Drwy e-bost 
45% x 8% 
Dros y ffôn Drwy 
we-sgwrs 


Mae'r galw am gymorth o bell wedi 
cynyddu'n sylweddol, ac mae 50% yn 
fwy o gleientiaid yn cysylltu â ni drwy 
we-sgwrs neu e-bost o gymharu â'r 
llynedd. 


Cafodd Nina help gan Sam, 
cynghorydd gwirfoddol, gyda'i 
phroblem. Deallodd Sam fod ei 


chyflogaeth wedi newid yn 
ddiweddar. 


Roedd hyn wedi rhoi pwysau 
ychwanegol ar ei chyllid, a dyna 
pam roedd hi'n hwyr â'i 
thaliadau rhent. 


Pwy rydym ni'n 
eu helpu 


Yn aml, mae pobl yn dod atom ni â 
nifer o broblemau neu broblemau 
cymhleth. 


Gallwn ni ddelio â'r rhan fwyaf o 
faterion y mae pobl yn eu cyflwyno 
i ni, gan deilwra ein cyngor i'w 
hanghenion. 


Nid yw problemau yn digwydd ar 
eu pennau eu hunain a gall gael 
canlyniadau difrifol. Drwy gefnogi 
pobl yn gynnar, gallwn atal pethau 
rhag gwaethygu. 


Rydym ni'n helpu miloedd o bobl 
fel Nina. 


Helpodd Sam Nina i ysgrifennu 
llythyr at ei landlord a chreu cynllun 
talu. Golygodd hyn na cheisiodd ei 
landlord ei throi allan. 


Gyda'i gilydd, gweithiodd y ddau i 


greu cyllideb er mwyn helpu Nina â 
dyledion eraill a gwneud y defnydd 
gorau o'i hincwm. 


Deallodd Sam fod Nina ar gontract 
oriau hyblyg, felly gallodd ei helpu i 
ddeall ei hawliau yn y gwaith yn well. 


Y gwahaniaeth mae 
hyn yn ei wneud 


Mae effaith ehangach cyngor - yr hyn rydym 
ni'n ei gyflawni o ganlyniad i ddatrys 
problemau a rhoi cymorth - yr un mor 
bwysig. 


Dywedodd 60% o'r bobl 
-(- a gafodd help 


œ _ eu bod yn teimlo llai o straen, iselder 
ì neu orbryder o ganlyniad i'r cymorth a 
gawson nhw gennym ni. A dywedodd 
41% fod eu hiechyd corfforol wedi 
gwella. 


Helpodd ein cyngor i sefydlogi 
sefyllfa ariannol Nina. 


Roedd hi'n dioddef llai o 
orbryder a gwellodd ei hiechyd 


corfforol. Nid oedd arni angen 
gwasanaethau iechyd 
ychwanegol mwyach. 


Hefyd, roedd hi'n teimlo'n fwy 
hyderus a gwybodus am ymdrin 
â EU HO tebyg yn y 


Mae ein cyngor yn effeithiol 


Q 


Dywedodd 8 o bob Yn aml, mae gwerth ariannol i ddatrys 
10 person problemau pobl. 


fod eu problem wedi'i 
datrys ar ôl cael cyngor, a 
dywedodd 3 o bob 4 person 
na allen nhw fod wedi 
datrys eu problem hebom ° 
ni 


Dywedodd 9 o bob 


10 person 
ein bod wedi'u helpu i 
ganfod ffordd ymlaen 


Yn 2019720: 


Yn achos cleientiaid y dilêwyd eu 
dyledion, arbedwyd £12,067 ar 
gyfartaledd 

Yn achos cleientiaid y rhoddwyd 
cymorth iddyn nhw hawlio 
budd-daliadau, roedden nhw'n 
derbyn £7,103 yn fwy ar 
gyfartaledd 


Advicelink Cymru 


Ar 1 Ionawr 2020, lansiwyd gwasanaeth newydd i Gymru: Advicelink Cymru. Mae'r 
gwasanaeth hwn yn darparu cyngor cyffredinol ac arbenigol ym mhob rhan o Gymru. 
Mae'n brif uchelgais strategol i sicrhau bod pobl yn gallu cael mynediad at ein 
gwasanaeth yn hawdd. 


Eleni, rydym wedi profi gwasanaeth cyngor digidol o bell newydd ar gyfer Cymru gyfan. 
Drwy ehangu ein cyngor digidol a chyngor dros y ffôn, gall mwy o gleientiaid gael y 
cymorth sydd ei angen arnyn nhw mewn ffordd sy'n gyfleus iddyn nhw. 


Rhwng mis lonawr a mis Mawrth, defnyddiodd mwy na 25,000 o bobl ledled Cymru 
wasanaethau Advicelink. A dywedodd 8496 o'r rhain fod ganddyn nhw nodweddion 
gwarchodedig. 


Llwyddodd gwasanaethau Advicelink i sicrhau bod cyfanswm o £2,953,751 o ddyledion 
wedi'u dileu i gleientiaid yng Nghymru. 


Advicelink Cymru: profiad Baljit 


Bu'n rhaid i Baljit roi'r gorau i weithio oherwydd salwch a daeth 
atom ni i gael cymorth â dyledion o dros £6,000. Roedd ganddi 
ôl-ddyledion morgais, nid oedd yn hawlio budd-daliadau, ac roedd 
yn byw ar ei chynilion. 


Cafodd gefnogaeth gennym ni i hawlio Credyd Cynhwysol a PIP, a 
gwnaethom atgyfeiriad at Shelter Cymru i helpu i atal y cwmni 
morgeisi rhag cymryd camau. 


Gyda'n cymorth ni, cafodd Baljit PIP a Chredyd Cynhwysol ar 
gyfradd uwch. Bellach, mae'n gallu rheoli cynllun talu sy'n golygu y 
bydd yn rhydd o ddyled ymhen pedair blynedd. 


“Roeddwn i'n meddwl y byddai'n rhaid imi werthu fy nghartref. 
Fodd bynnag, nawr byddaf yn rhydd o ddyled ymhen pedair 
blynedd heb unrhyw effaith ar fy nghartref.” 


Advicelink Cymru: profiad Jean 


Mae Jean yn rhiant i dri o blant. Roedd ganddi 
£18,550 o ddyledion â blaenoriaeth a dyledion heb 
flaenoriaeth a dim ond ychydig dros £10 o incwm 
gwario. Roedd hi mewn perygl o fod yn ddigartref. 


Fe wnaethon ni helpu i drafod gyda'r chyngor lleol 
i beidio â'i throi allan na chymryd unrhyw gamau. 
Hefyd, cafodd Jean help i wneud cais am 
Orchymyn Rhyddhau o Ddyled. 


Caniatawyd y Gorchymyn Rhyddhau o Ddyled, ac 
nid oedd Jean bellach mewn bygythiad o ddod 
yn ddigartref, ac roedd yn gallu ymdopi â'i sefyllfa 
yn well. 


Ein heffaith ar gleientiaid 


m 
ín 
T 


Roedd gan bron 50% 


fwy o arian neu reolaeth ar 
eu cyllid 


Roedd gan 2 o bob 5 
sefyllfa fwy diogel o ran tai 


Roedd bron 1 o bob 2 
yn teimlo bod eu hiechyd 
corfforol wedi gwella 


mai 


Q 


oS 


Roedd 3 o bob 10 
yn ei chael yn haws gwneud 
eu swydd neu ddod o hyd i 


swydd 
Roedd bron 50% 


yn teimlo bod ganddynt 
berthynas well ag eraill 


yn ei chael yn haws ymdopi 
o ddydd i ddydd 


Pam mae datrys problemau yn bwysig 


Os nad ydyn nhw'n cael eu datrys, mae problemau'n effeithio ar y gymuned, nid dim ond ar 
yr unigolyn. Mae eu datrys yn creu cryn werth i gymdeithas. 


Mae 9 o bob 10 Mae 2 o bob 3 Dywedodd 1 0 
person pherson | bob 3 pherson 
rydym ni'n eu helpu yn o O fod eu problem yn un 
dweud bod eu problem phwy i gysylltu a sut mae frys pan ddaethon nhw 
bywyd mewn ffordd iddyn nhw gael cyngor 


Ymchwil canlyniadau ac effaith, 2017 


negyddol 


Ein gwerth ni i gymdeithas 


£41 miliwn 
o arbedion i'r 
Llywodraeth a 
gwasanaethau 
cyhoeddus 
(buddion cyllidol) 


f 


£278 miliwn 


o fuddion 
economaidd a 
chymdeithasol 
ehangach (gwerth 
cyhoeddus) 


v 


Yn 19/20 cyfrannodd ein cyngor a'n gwasanaethau ni at greu: 


o werth ariannol 
i'r bobl rydym ni'n 
eu helpu 
(canlyniadau 
penodol i 
MH 


CTA 


Ein gwerth ni i'r gymuned 


Mae ein harbedion i'r pwrs cyhoeddus yn 
cynnwys: 


a arbedwyd gan lywodraeth leol, 
drwy leihau digartrefedd ac 
achosion o droi pobl allan o'u 
tai. 


Mae gwneud y defnydd gorau o incwm i'r 
rheiny rydym ni'n eu helpu yn atal gorfod 
troi at ymyraethau mwy drud. 


Mae hyn yn helpu i leihau anhawster 
ariannol, yn hybu cynhwysiant, ac mae o 
fudd i'r economi. 


Dim ond un rhan o'n gwir werth yw hyn. 
Rydym ni hefyd yn: 


Helpu cleientiaid i fynd drwy 
brosesau lleol, fel newidiadau o 
ran diwygio lles 


Helpu i aildrefnu ôl-ddyledion 
rhent a threth gyngor awdurdodau 
lleol, a lleihau'r costau gweinyddol 
cysylltiedig 


Cas» 


Gwerth gwirfoddoli 


Mae pobl fel Kate yn rhoi eu hamser, eu sgiliau 
a'u profiad i'n galluogi ni i gyrraedd yr holl bobl 
rydym ni'n llwyddo i'w cyrraedd. 


Dechreuodd Kate wirfoddoli i ni oherwydd bod 
angen iddi ennill profiad wrth ofalu am ei 
phlentyn anabl. 


Roedd gwirfoddoli'n rhoi hyblygrwydd i Kate i 
ddysgu o amgylch ei chyfrifoldebau gofalu. 


Mae hi wedi symud ymlaen i swydd â thâl yn 
cefnogi Advicelink Cymru ac mae'n astudio am 
radd mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol. 


Mae gweithio mewn partneriaeth yn ein helpu ni 


i gyrraedd y bobl sydd angen cyngor fwyaf 


Am y rhan fwyaf o 2019720, roedd ein rhwydwaith o swyddfeydd lleol yn gweithio 
ar lawr gwlad mewn lleoliadau cymunedol (canolfannau plant, meddygfeydd, 
banciau bwyd a llyfrgelloedd) ledled Cymru. Cyn y pandemig, cawsom newid o ran 
ein gwaith partneriaeth, gan ddatblygu partneriaethau newydd i estyn allan 
mewn modd rhagweithiol i'r bobl yr oedd cyngor yn newydd iddyn nhw neu'r bobl 
sydd â'r mwyaf o angen am gyngor. 


Drwy greu rhwydwaith o dros 40 o bartneriaid, gwnaethom ni gais llwyddiannus 
i ddarparu gwasanaethau y Gronfa Gynghori Sengl ledled Cymru. Mae'r dull 
gweithredu newydd hwn wedi llywio a gwella ein gwasanaethau, gan ein helpu ni i 
nodi anghenion cyngor sydd heb eu diwallu ac ymwreiddio ein gwaith yn y cymorth 
ymarferol a gynigir gan bartneriaid sydd ddim yn rhoi cyngor. 


Mae ein gallu i weithio gyda phartneriaid ar bob lefel - yn lleol, yn rhanbarthol ac 
yn genedlaethol - yn ein helpu ni i gasglu adborth, rhannu dysgu, gweithio'n 
effeithiol a darparu gwasanaethau cyngor di-dor. 


Defnyddio ein dylanwad i fynd i'r afael â phroblemau pobl 


Nid oes neb arall yn gweld cynifer o bobl â chynifer o wahanol fathau o broblemau, ac mae 
hynny'n rhoi mewnwelediad unigryw i ni i'r heriau sy'n wynebu pobl yng Nghymru. Drwy 
ddefnyddio ein data a'n tystiolaeth, rydym yn eirioli dros newid i wneud bywyd yn well i bobl. 


Yn 2019/20, Hefyd, rhoddodd Cafwyd ymateb cyflym 
gwaharddwyd ffioedd Llywodraeth Cymru y gennym ni i'r 

gosod eiddo gan gorau i ddefnyddio Coronafeirws, a lluniwyd 
landlordiaid yng dedfryd o garchar am adroddiad ym mis 
Nghymru, yn dilyn beidio â thalu dyled y Mawrth: Helping Wales 
ymgyrch parhaus gan dreth gyngor yng through the Covid-19 
Gyngor ar Bopeth a Nghymru yn dilyn ein pandemic, a oedd yn 
ddangosodd fod gwaith i dynnu sylw at y amlinellu cynigion i helpu 
rhentwyr yng Nghymru ffaith bod caniatâu i ddiogelu incwm pobl yn 
yn talu £3 miliwn o carcharu yn hen ymateb sgil y pandemig. 

ffioedd y flwyddyn. anghymesur i fater dyled 


sifil. 


Atodiad: Sut rydym ni'n cyfrifo ein gwerth 
ariannol 


Y ffyrdd mae ein cyngor ni yn helpu i Mae'n amhosibl rhoi gwerth ariannol 


ar bopeth rydym ni'n ei wneud - ond 


greu arbedion cyllidol a chyhoeddus: lle gallwn, rydym wedi gwneud hynny. 

e Cadw pobl mewn gwaith neu eu Rydym ni wedi defnyddio model sydd 
helpu i fynd yn ôl i'r gwaith wedi'i gymeradwyo gan y Trysorlys i 

e Atal pobl rhag cael eu troi allan o'u wneud hyn. 
tai a phrofi digartrefedd statudol Drwy ein gwybodaeth reoli gadarn, 

rydym ni hefyd wedi ystyried y 

e Lleihau'r galw am wasanaethau buddion ariannol i'r bobl rydym ni'n 

iechyd meddwl a gwasanaethau eu helpu ar wahân. 


meddyg teulu 


e Gwella llesiant meddyliol a 
gweithredu cadarnhaol 


e Gwella perthnasoedd teuluol 


Cyngor ar Bopeth Cymru 


Rydym ni'n darparu cyngor cyfrinachol ac annibynnol am 
ddim i helpu pobl i oresgyn eu problemau. Rydym ni'n 
cynnig llais i'n cleientiaid a defnyddwyr ar y materion sy'n 
bwysig iddyn nhw. 


Rydym ni'n gwerthfawrogi amrywiaeth, yn hyrwyddo 
cydraddoldeb ac yn herio gwahaniaethu ac aflonyddu. 


Rydym ni yma i bawb. 


citizensadvice.org.uk 


© Cyngor ar Bopeth Ionawr 2021. Cyngor ar Bopeth yw enw gweithredu Cymdeithas 
Genedlaethol Cyngor ar Bopeth. Elusen gofrestredig rhif 279057. 


